WikipediA 


Wikang Cuyonon 

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang Cuyonon ay isa sa mga wika ng Pilipinas, sinasalita sa Palawan at sa Kapuluang Cuyo. Ito ay isang 
wikang Bisaya, at dati ito ang pangunahing wika ng mga tao sa Palawan. Gayunpaman, malakas bumaba 
ang bilang ng mga gumagamit nito sa mga nakaraang dekada. 

Pananalita 


Cuyonon 

Tagalog 

Mayad nga timprano 

Magandang umaga 

Mayad nga gabi 

Magandang gabi 

Mayad nga adlaw 

Magandang araw 

Aroman 

Bukas 

Dominggo 

Linggo 

Bolan 

Buwan 

Dagon 

Taon 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Cuyonon&oldid=1536248" 

Huling pagbabago: 09:52, 27 Oktubre 2016. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 







